Mánaðarrit til stuðninr/s lcirkju og lcristindómi fdcndingo. 
gefið út af hinu ev. lút. lcirkjufélagi Isl. í Vestrheimi. 


RITSTJÓRI JÓN BJARNASON. 


17. árq. WINNIPEG, OKTÓBER 1902. nr. • 8. 


Sálmr 

eftir hr. Benedikt I>. Gröndal. 

(Las: Eg heyrði Jesú himneskt orð.) 

1. Eg lifi og eg leita þín, 
minn ljúfi frelsarinn ; 
og þér og lífsins ljósinu 
ei leynt fær heimrinn. 

2. Margt þoku-ský í þessum heim 
vill þig oft byrgja nrér, 

en ávallt þína ástar-mynd 
þó augaö trúar sér. 

3. Margt heiftarorð vill hneyksla mig 
og hrekja burt frá þér, — 

en, hjartkær Jesú, heitt eg biö : 
ó, haf þú vald á mér. 

4. Mörg tungan flá, er talar frítt, 
vill tæla frá þér mig, — 

en, himinborni hjartans-vin, 
eg hlusta’ á einan þig. 


ÍI4 


5. Mörg jarönesk von og gjálífs-glys 
vill ginna mig þér frá, — 

en ein er vonin, ein sú hnoss, 
er aldrei bregöast má. 

6. Mörg hugsan syndar hreyfir sér 
í hjarta mínu hljótt, 

og syndug flytr tungan tál, 
því trúna vantar þrótt. 

7. Ó, ljúfi Jesú, leiddu mig 
um lífs míns hálu braut, 

svo gangi’ eg jafnan glaðr, frjáls 
í gegn um böl og braut. 

8. Þótt allt mitt líf og allt mitt stríö 
sé einber veikleikinn, 

þá lifi’ eg samt og leita þín, 
minn ljúfi frelsarinn. 


Vísindaleg rannsókn, 

sem styör ritvissu Mósesbókanna. 

,,Sunday School Times“ í Philadelphia kom í síðasta 
mánuöi með merkilega ritgjörð eftir dr. H. B. Tristram, kan- 
úka í Durham á Englandi, þar sem fram eru lagðar býsna 
sterkar sannanir fyrir því, að 5. Mósesbók hljóti, þvert á móti 
staðhœfingum margra nýju biblíufrœðinganna, aö vera fœrð í 
letr eins snemma og lengst af hefir kennt verið í kirkjunni. 
Dr. Tristram hefir allra manna bezt rannsakaö náttúru lands- 
ins helga og annarra landa, sem næst því liggja, einkum að 
því er snertir dýralífið og jurtalífið þar. Og lengi hefir hann 
ritað greinir í ,,Sunday School Times“ til þess að varpa Ijósi 
þekkingar sinnar í austrlandafrœöi yfir lexíukaflana úr biblí- 
unni, sem það blað hefir haft meðferðis. 

I þessari nýju ritgjörð sinni í því blaði segir hann meðal 
annars þetta: 



r í 5 

„FroeÖímaðr einn alkunnr, sem unnið hefir að vísinda- 
legum rannsóknum í Arabíu norðanverðri og landinu helga 
austanverðu komst svo að orði við nhg eitt kvöld, er eg var 
hjá honum í tjaldi hans þar eystra : ‘Þegar eg kom hingað 
fyrst, ha£ði eg alls enga trú á biblíunni, og því síðr á því, að 
hún væri guðinnblásin bók. En það er ómögulegt fyrir neinn 
mann að starfa hér í landi tvö ár, eins og eg hefi gjört, og 
bera það, sem þar stendr ritað, saman við rnínar eigin athug- 
anir, og gæta að öllum smádráttum og aukaatriðum dag eftir 
dag, án þess að komast til fullvissu um það, að biblían er 
sannleikr,— hvert einasta orð hennar. ’ Eg var sá af vinum 
þessa manns, sem síðast allra átti nokkurt samtal við hann; 
því næsta dag að morgni fór hann einn síns liðs niðr í Jórdan- 
dalinn, og var þá sjúkr, og að tveim vikum liðnum var hann 
látinn. Landafrœði og fornfrœði voru vísindagreinir þær, 
sem hann lagði stund á. En það, sern mest af öllu hafði 
fyrir hann sönnunargildi, að því er snertir ritvissu 5. Móses- 
bókar, voru þessi orð í þeirri bók (1, 20): ‘Þér eruð komnir 
til Amóríta-fjalls’.*) I munni þess manns, sem kominn er 
að sunnan úr eyðimörkinni og hefir nálgazt suðr-landamæri 
Palestínu, eru þessi orð íallastaði eðlileg. Það rís upp í sjón- 
deildarhringnum fyrir slíkum ferðamanni,er hann á þeim stöðv- 
um horfir í norðr, eins og langr fjallgarðr frá austri til vestrs, 
sem virðist vera samföst heild. En slík sýn er ekki til fyrir 
neinn, sem nálgast þær stöðvar úr gagnstœðri átt. Landinu 
smáhallar til suðrs,en hallinn er svo lítill, að maðr, sem kemr 
að norðan, merkir hann alls ekki. Ohugsanlegt er því, að 
Móses hafi verið lögð þessi orð í munn af neinum Gyðingi á 
konungatíðinni, sem að eins myndi hafa hugsað um það svæði 
eins og það lítr út norðan að — úr föðurlandi sínu. Annað 
eins orðatiltœki og , ,Amóríta -fjaU !i myndi höfundi þessa 
sögurits síztaf öllu hafa getað dottið í hug, svo framarlega sem 
hann hefði uppi verið mörgum öldum eftir að atburðir þeir 
gjörðust, sem þar er frá sagt. “ 

,,Enn annað : Maðr sá, sem ritað hefir söguna um það, 

*) Orð Mósesar til Israelsmanna, þá er hann var með þá kominn sunnan 
frá Sínaí til Kades-Baruea — eftir því, sem frá er skýrt í þeirri bók. 



Sem bar Móses fyrir augu frá Nebó, gnípu Pisga-fjalls, hlýtr 
sjálfr aö hafa-staöiö á þeim tindi. Heldr er nú ólfklegt, aö 
spámaðrinn frá Anatót (Jeremía), sem margir af talsmönnum 
‘hærri kritíkarinnar’ eigna 5. bók Mósesar, hafi brugðið sér 
þangað, einkum þegar eftir því er munað, að héraðið þar út 
frá, land Móaba og Ammóna, sem verið hafði, var þá í hönd- 
um fjandmanna Gyðinga. “ 

,,Þetta eru að eins tveir pennadrættir af mörgum, snert- 
andi landslagið, sem fœra athugulum ferðamanni þar eystra 
heim sanninn um það, að höfundr 5. Mósesbókar hljóti að 
hafa verið persónulega nákunnugr svæðinu, þar sem atburðir 
þeir gjörðust, sem þar er frá sagt. Öðru eins og þessu getr 
alsritahöfundr náð. Eg minnist þess, er eg var á ferð 
meðfram strönd Litlu Asíu í samfylgd með manni einum 
læröum, er aðhylltist margar nýju kenningarnar í guðfrœð- 
inni, að honum varð það að orði, að Lúkas hefði stórum vax- 
ið í augum sínum fyrir áreiðanlegleik hans, því að enginn, sem 
ekki hefði sjálfr verið þar, gæti hafa skýrt eins nákvæmlega 
frá smáatriðum eins og hann gjörir. En alveg eins er því 
varið að því er snertir Mósesbœkrnar. ‘ ‘ 

Þar næst bendir dr. Tristram á eitt sérstakt atriði í 
Mósesbókunum, sem hann hefir sjálfr vandlega rannsakað 
með sinni miklu náttúrusögu-þekking. Það er upptalning 
hreinna og óhreinna dýra í 11. kapítula 3. Mósesbókar og 14. 
kapítula 5. Mósesbókar. Að meginmálinu til eru lagaákvæði 
þau, sem um það efni standa í þeim ritum á þessum tveim 
stöðum, algjörlega samhljóða. En þó eru á hinum síðar- 
nefnda stað talin upp eigi færri en sjö hrein dýr, sem alls 
ekki eru nefnd á fyrra staðnum. I íslenzku biblíunni er sú 
upptalning svo: hjörtr, hind, hreinn, steingeit, einhyrningr, 
úruxi, elgsdýr (5. Mós. 14, 5). I ensku biblíunni, gömlu út- 
leggingunni frá 1611, eru dýr þessi nefnd : the hart, the 
roebuck, the fallow deer, the wild goat, the pyparg, the wild 
ox, the chamois; en í endrskoðuðu biblíunni ensku er sumum 
þessum nöfnum breytt. í staðinn fyrir ,,roebuck“ stendr þar 
,,gazelle“, ,,roebuck“ fyrir ,,fallow deer“ og ,,antilope“ 
fyrir , ,wild ox“. Nöfnum dýra þessara hefir allt til þessa 



hjá oss íslendingum verið haldið óbreyttum frá því, sem er í 
Guðbrandsbiblíu (1584). Breyting dýranafnanna í endr- 
bœttu biblíuþýðingunni ensku telr dr. Tristram mjög ófull- 
nœgjandi. Einkum telr hann nöfnin ,,pyparg“ og ,,chamois“ 
með .öllu ótœk. Hið fyrra sé blátt áfram vitleysa, og hið 
síðara villanda. Því sú skepna, sem vanalega er á ensku 
nefnd chamois, geti með engu móti verið sú hin sama, sem 
við er átt á þessum stað í biblíunni. Og jafn-ótœkt er auð- 
vitað íslenzka nafnið ,,elgsdýr“ á þeim stað. Öll þau dýr, 
sem hér er um að rœða, segir dr. Tristram að eigi heima í 
eyðimörkinni, hinu hrjóstruga landsvæði, sem liggr á milli 
Rauðahafsins og Kanaans. Að hirtinum einum undantekn- 
um sé óhugsanlegt að nokkurt dýra þessara hafi nokkurn tíma 
átt heima í Gósen,né neinsstaðar í landeyjunum við Nílárósa, 
né neinsstaðar í Palestína nema í Júdeu-eyðimörk sunnan- 
verðri. 

,,En hvernig stendr á því“—spyr dr. Tristram—,,að 
dýr þessi eru ekki nefnd í 3. bók Mósesar?“ Og svar hans 
upp á þá spurning er þetta : ,,Það er fyrir þá sök, að á þeim 
tíma, er lögmálið var út gefið eins og frá því er gengið í 
þeirri bók, voru að eins fáir mánuðir liðnir frá því þeir höfðu 
yfirgefið grasslétturnar frjóscmu í Gósen ; og að eins fáar vik- 
ur höfðu þeir þá dvalið hjá Sínaí-fjalli, og öll þessi eyðimerkr- 
dýr voru þeirrt þá ókunn. En eftir að þeir höfðu í þrjátíu og 
níu ár hafzt við í átthögum dýra þessara hljóta þeir að hafa 
þekkt þau mæta-vel. Því er í alla staði eðlilegt, að Móses 
nefni þau í hinni nýju útgáfu lögmáls síns, sem stendr í 
Devteronomíum. “ 

,,En hefði ekki Hilkía eða Esra eða Jeremía eða einhver 
ónefndr P eða J getað bœtt þessari dýra-upptalning við (inn í 
texta 5. Mósesbókar)?—Er hugsanlegt, að nokkur ritari á ofan- 
verðri konungatíðinni gæti hafa skotið inn í lögmálstextann 
dýrum þeim, sem Gyðingar þeirrar tíðar í mesta lagi þekktu 
eitthvað til af sögusögn, ef þau annars ekki voru þeim með 
öllu ókunn ? Það var alls ekkert átt við náttúrufrœðis-rann- 
sóknirmeðal Gyðinga um þær mundir, né heldr lögðu þeir þá 
stund á íhugan náttúrunnar, Ef þeir á annað borð ferðuðust 



nokkuð á þeirri tíð út fyrir Sýrland, þaö var þá annað hvort 
til Egyptalands eða Assyríu, en leið þeirra til hvorugs þess 
lands lá í gegn um eyðimörkina. Að eins í eitt skifti er þess 
getið, að maðr úr Gyðingalandi hafi lagt leið sína til Sínaí- 
eyðimerkr. Það var þegar Elías fór þangað. Þegar menn 
ferðuðust til Egyptalands, lá leið þeirra um byggð og rœktuð 
héruð, fram hjá Gaza og Sóar. Leiðin til Babýlonar lá um 
hinar frjósömu sveitir í Mesopotamíu og Tígrisárdalnum. 
Og víst er um það, að ekkert af dýrum þessum gæti Esra hafa 
hitt, þá er hann kom rneð sinn Gyðingahóp að austan til 
Jerúsalem. Vér vitum, hvar Jeremía lét fyrir berast, og 
naumast getr hann hafa séð neitt af þessum dýrum, nema ef 
til vill steingeitina. “ 

Nafnaskrá dýranna, sem hér er um að rœða, virðist að 
eins hafa getað orðið til á þeim tíma og stað, sem frá segir í 
5. Mósesbók — rétt áðr en ísraelsmenn komust inn í fyrir- 
heitna landið, og fyrir austan Jórdan. 


Hin ,,hærri kritík“. 

Eftir séra Rúnólf Marteinsson. 


11. 

Að menn hafi rétt til þess að rannsaka biblíuna eins og 
hverja aðra bók hljótum vér að játa. Þótt vér vildum leyna 
henni fyrir ,,rannsóknarréttinum“, gætum vér það ekki. 
Biblían liggr opin fyrir öllum mönnum, og hverjum manni 
er frjálst að kveða upp yfir henni dóm. En sökum þess hún 
liggr þannig opin fyrir öllum mönnum, af öllum flokkum og 
með allskonar hugsunarhætti, verða dómarnir margir rang- 
látir. Þeir verða margir, sem dœma án þess þeir beri nokkra 
virðing fyrir hinni helgu bók, margir, sem rangfœra og hár- 
toga, margir, sem tœta í sundr af hégómagirni, halda því 
fram, sem þeim finnst bezt muni sýna hugsunarafl þeirra 
sjálfra. Að þetta skuli vera svo er slæmt, en þó óhjá- 
kvæmilegt, í heimi þessum hinum ófullkornna og syndspillta, 
þar sem jafnvel hið helgasta er af sumum troðið nfór í saur- 



H9 


inn. Biblían verSr því að sæta sömu kjörum og allt annaö. 
Jafnvel hún verör aS þola mótmæli og háð. Sannleikrinn 
þarf ekki aS vera hræddr viS rannsókn, þrátt fyrir þaS þótt 
oft hafi þaS komiS fyrir, á sérstökum tímabilum, aS hann hafi 
veriS bœldr niSr. En yfir höfuS má segja, aS því ítarlegri 
sem rannsóknin er, því minni hætta er sannleikanum búin ; 
og þaS eitt er víst, aS sannleikrinn ber sigr úr býtum aS síS- 
ustu. Fyrir framtíSina höfum vér því ekkert aS hræSast frá 
,,hærri kritíkinni 11 ; en fyrir þetta tímabil, sem stendr yfir, 
getr vel veriS hætta, sú nefnilega, aS menn aShyllist lygi, 
vegna þess hún virSist helzt vera ofan á nú sem stendr. Vér 
veröum allir aS vara oss á því aS ,,laga oss eftir öld þessari“. 
Því, sem í dag þykist standa sem sannleikr, verSr á morgun 
ef til vill kastaS í ofn sem lygi. 

Þrátt fyrir allt þetta getum vér ekki lagt fram bann gegn 
nokkrum manni, sem vill rannsaka. Andi mannsins hlýtr 
ætíS aS vera frjáls. FrjálsræSiS er mannsins eign frá upp- 
hafi, sú gjöf frá drottni, sem aldrei verSr tekin burtu. GuS 
vildi heldr láta mannkyniS allt falla í synd en taka þessa gjöf 
frá því. ÞaS, sem guS ekki gjörSi í fyrstu, þaS megurn vér 
ekki gjöra nú, þó vér sjáum, aS einmitt fyrir þetta frjálsræSi 
falla margir f villu. 

Svo megum vér ekki gleyma því, aS drottinn stendr á 
bak viS rás viðburSanna í heiminum á þann hátt, að hann 
framleiðir gott jafnvel af hinu illa. í hans hendi verSr 
,,hærri kritíkin“ eflaust til þess aS leiSa í Ijós einhver sann- 
indi, sem áðr voru hulin eSa fram hjá var gengiS. 

Ekki verSr því heldr neitaS, aS í sambandi viS biblí- 
una er margt, sem nauSsynlegt er aS rannsaka, margt, 
sem þarf aS skýrast', margt, sem hinn óþreytandi manns- 
andi getr réttilega glímt viS. En aS þetta sé unniS 
nær því eingöngu af mönnum hinnar ,,hærri kritíkar“ eins 
og haldiS er fram af þeim, sem hafa mælt meS þeirri 
stefnu í riti á íslenzku, þaS er algjörlega rangt. 

Þetta nafn — ,,hærri kritík“ — er stundum, nú orSiS, 
viShaft í allt annarri merking en gjört hefir veriS hér aS fram- 
an í ritgjörS þessari. Vér höfum hér viShaft þaS orS til þess 



120 


aö lýsa þeirri stefnu, sem séra Jón Helgason hefir framfylgt í 
ritgjöröum sínum um gamla testamentið í Tímariti Bók- 
menntafélagsins og séra Friörik J. Bergmann í fyrirlestri sín- 
um ,,Bókstafrinn og andinn'* í Aldamótum. I þeim rit- 
gjörðum hefir gömlu skoðaninni á innblæstri biblíunnar verið 
andœft. Það, sem þessir menn hafa sagt, er auðvitað ekki 
uppgötvað af þeim sjálfum, heldr framsetja þeir að eins það, 
sem þeir hafa numið af öðrum og fjölmargir menntaðir guð- 
frœðingar í Norðrálfunni og Ameríku aðhyllast. En það eru 
til aðrir guðfrœðingar og önnur niðrstaða á rannókninni, niðr- 
staða, sem eindregið mælir með biblíunni í þeirri mynd, sem 
oss hefir verið kærast að hugsa oss hana í liðinni tíð. Ö11 
rannsóknin er stundum nefnd ,,hærri kritík“. Hlutverk 
hinnar ,,hærri kritíkar“ í þeirri merking er það aðallega að 
rannsaka, hverjir sé hinir réttu höfundar bókanna í biblíunni 
og hve nær þær hafi verið í letr fœrðar. Til þess að vinna 
það verk verðr að athuga nákvæmlega rithátt og orðfœri höf- 
undanna, sögu þjóðarinnar, landslag það, sem henni var 
kunnugast, dýralífið og jurtalífið á þeim stöðvum,þar sem hún 
dvaldi, siðvenjur þjóðarinnar og margt fleira. Saga og bók- 
menntir annarra þjóða, sem koma við sögu Gyðinga, verða 
einnig í þessu tilliti hjálplegar. Þetta allt er verið að vinna, 
og þetta allt er stundum nefnt ,,hærri kritík“. En ef menn 
ímynda sér, að þetta verk sé að eins unnið af mönnum með 
stefnu þeirri, sem séra Jón Helgason fylgir, þá er það hrapal- 
legr misskilningr. Stórir hópar slíkra rannsakenda, í fremstu 
röð guðfrœðinga Ameríku og Norðrálfunnar, mæla í öllum aðal- 
atriðum eindregið með gömlu skoðaninni á biblíunni. Það 
eru t. d. fullt eins miklir vísindamenn, sem halda því fram, 
að Mósesbœkrnar sé að mestu leyti eftir einn höfund, Móses, 
eins og hinir, sem neita því; og hinir fyrrnefndu bera fyrir 
sig fullt eins vísindalegar ástœður eins og hinir síðarnefndu. 
Sannleikrinn er sá, eins og þegar hefir verið drepið á í upp- 
hafsþætti ritgjörðar þessarar, að meginatriðið í hinni ,,hærri 
kritík“ Mósesbókanna, svo vér viðhöfum orðið í hinni vanalegu 
merking þess, er fremr óvísindalegt. Að taka annað eins ritverk 
og hinar fimmjbœkr Mósesar, er fœrðar hafa verið í letr að 



12 I 


minnsta kosti ekki seinna, eftir því, sem talsmenn hinnar 
,,hærri kritíkar“ sjálfrar halda fram, en á tíö Esra, eða fyrir 
svo sem 2,350 árum, ritverk, sem allar þessar aldir síðan hafa 
eignað Móses að mestu leyti, og nú eftir allan þennan tíma 
að lesa það sundr í að minnsta kosti fjögur sérstök rit, eftir 
fjóra höfunda, hvern öðrum ólíkan, —til þess þarf sannarlega 
meira en lítið áræði. Vér höfum það nú fyrir satt, að Móses- 
bœkrnar sé eldri en séra Jón Helgason heldr fram. En setj- 
um svo, að hann fari þar með rétt mál. Samkvæmt því 
liggja þá Mósesbcekrnar opnar fyrir öllum mönnum í meir en 
2,300 ár, og enginn sér þar annað en verk eins höfundar og 
enginn veit um neitt annað. En þá kemr andi vísindanna yfir 
Wellhausen, árið 1878, og hann sér þá allt í einu fjóra höf- 
unda, ekki hvern út af fyrir sig í einu lagi í bókunum, heldr 
þannig saman fléttaða, að oft þarf að skifta kapítulum og 
jafnvel versum til þess að greina höfundana hvern frá öðrum. 
Og þetta verk, svona stórkostlegt, leysti hann af hendi, ekki 
fyrir þá sök að hann hefði fundið neinar bókmenntalegar 
menjar frá fornöldinni, sem benti til þess, heldr aðallega sök- 
um þess, að sumsstaðar í ritinu er við haft orðið Jchóva til 
þess að tákna guð, en sumsstaðar Elóliím. Þarna er grund- 
völlr ,,hærri kritíkarinnar“. 

Hu gsum oss einhverja bók, sem er rituð um þessi alda- 
mót, og hugsum oss svo, að um næstu 2,300 ár verði hún 
ávallt talin ritverk eins manns ; en þá allt í einu eftir þann 
afar langa tíma rísi upp maðr einn, sem segir: ,,Þessi bók er 
ekki eftir einn höfund ; hún er eftir fjóra, vegna þess að 
sumsstaðar er viðhaft orðið spekingr , en annarsstaðar vitr- 
in^r, og svo eru kaflar, sem hljóta að vera eftir þriðja og 
fjórða höfundinn, af því þar er ólíkr ritháttr. Þetta er aðferð 
,,hærri kritíkarinnar“; og svo er talið sjálfsagt, að allir 
menntaðir menn fallist á þetta fyrir þá sök, að það sé vísindi; 
því enginn má'gjöra sig sekan í þeim stóra glœp að vera á 
móti neinu því, sem vísindin segja. En vér hljótum að segja: 
Þetta eru engin vísindi. Þessar staðhœfingar eru svo óeðli- 
legar og undirstaða þeirra svo undr veik, að vér hljótum að 
hafna þeim þangað til vér fáum betri sannanir, 



122 


Söngrinn í sunnudagsskólum. 

Eftir lir. Jöhannes S. Björnsson. 

Lesið á sd.skóla-þingi að Garðar, N.-D., 27. Júní 1902. 


Shakespeare segir, að sá, sem hinir yndislegu samsöngv- 
ar bifi ekki í hugskoti, sé vís til að aðhafast landráð og ann- 
að ódæði. 

,,Eg hefi ætíð haft óbeit á þeim, sem fyrirlíta söng ; því 
sönglistin er frá guði, en ekki mönnum ; hún fælir burt óvin 
sálna vorra og skapar frið hið innra hjá manninum, kemr 
oss til að gleyma hatri, gjörir oss miskunnsamari, nemr burt 
hjartans harðýðgi og aðra lesti. Næst guðfrœði ber eg mesta 
virðing fyrir sönglistinni. Vér sjáum, hve Davíð og aðrir 
helgir menn ritningarinnar íklæddu fögr orð og fagrar hugs- 
anir í fagran búning sönglistarinnar; því friðr og músík eru 
samfara. “ 

Þetta eru orð Lúters ; og hafa þau ávallt síðan verið 
skoðuð sem grundvallarsannindi um allan hinn menntaða 
heim. Og eg vil benda á í þessu sambandi —áðr en eg fer 
lengra —, að oss er skylt að kannast við sálm Lúters Ein 
feste Barg (Vor guð er borg á bjargi traust) sem þann sálm, 
er þýði eins mikið fyrir kirkju vora eins og America eða 
God save the king o.s.frv. þýða fyrir löndin og þjóðirnar. 

Enginn nema sá, sem hefir hugsað alvarlega út í það 
mál, getr skilið, hvað slíkr hersöngr þýðir fyrir hjörtu œsku- 
lýðsins. 

(i) Sönglistin huggar hið sorgmœdda hugarfar. Það er 
sagt um þýzkt tónskáld eitt, að þegar kona hans andaðist, 
hafi hann varla vikið frá hljóðfœri síu u, og sökkt sér í að semja 
ný söngrit ; og seinast var hjarta hans orðið svo fullt af gleði, 
að hann hrópaði: ,,Eg vil láta konuna mína heyra þetta, 
tafarlaust. “ Forstöðumaðr munaðarleysingjastofnunar nokk- 
urrar segir, að ekkert hafi af fyrir hinum sorgmœddu aum- 
ingja-börnum eins og góð músík. Þegar farið er að syngja, 
breytist andlits-yfirbragð barnanna,og fyrir þann,sem rétt skilr 
eðli söngrins, er það svo útlagt, að guðleg dýrð skíni í sálir 



123 


þeirra. Söngrinn er því móðurmál hinna sorgmœddu,eins og 
skáldiS segir: 

,,Þá sönglist eg heyri og svanfögr ljóS, 
raér sorgirnar renna frá hjarta. “ 

(2) Sönglistin endrfœSir manninn,—yfirvinnr hinar dýrs- 
legu tilfinningar hans. Hinn rangláti og ofsafulli Sál, stilltr 
af hörpu DavíSs, er skýrt dœmi upp á þetta. 

(3) Sönglistin upplýsir. Börnunum þykir vænt um aS 
læra sálma utan aS, sem þau finna aS þýSa meira þegar þeir 
eru sungnir, heldr en þegar þeir eru lesnir. ,,Messiah“, hiS 
yndisfagra söngverk Hilndels, sungiS í Lundúnum af þúsund- 
um, var meir upplýsandi söngr en heyrzt hefir um langan aldr. 

Grikkir og Rómverjar í fornöld tilbjuggu sönglög viS 
spakmæli sín — þau, er þeim þótti einna mest í variS. Lút- 
erska kirkjan hefir fengiS í arf frá Þýzkalandi mjög mikiS af 
didaktiskum ljóSum, sem margir hallmæla sem sálmum. 
Lúter er höfundr margra þeirra. En aS eins þeir mótmæla 
þessu, sem ekki þekkja tilgang söngs. Margr maSrinn kann 
lítiS annaS utan aS en nokkur sálmvers; — þaS er allt og 
sumt guSfrœSislegt, sem þeir hugsa um, ef til vill. Hví 
skyldi þá ekki vanda orSavaliS, sem hinir fögru söngtónar eru 
íklæddir? Vaninn gjörir þaS líka, aS sum orS verSa óaS- 
skiljanleg sérstöku sönglagi. Þannig dettr fæstum annaS í 
hug en aS syngja Rock of Agcs meS laginu ,, Toplady “, 
Abidc with me meS ,, Eventide “, o. s. frv.; ,,í fornöld á 

jör 5 u“ meS sínu lagi, ,, Allt eins og blómstriS eina“ meS sínu 
lagi. Höfundr einn segir: ,,Þegar sönglistin er sem fegrst í 
eyrum mér, streymir sannleikrinn sem óhindraSastr inn í 
hjarta mitt og hugskot. “ Enn fremr: — sönglistin er gömul. 
Vér höfum alla ástœSu til aS halda, aS þegar undir eins í ald- 
ingarSinum Eden hafi fyrstu foreldrar vorir sungiS lof og dýrS 
skaparans. Eden táknar sælustaS, en hvergi er alfullkominn 
sælustaðr þar sem ekki er söngr. ForfeSr IsraelslýSs hafa mjög 
líklega iSkaS hina sömu list. Abraham hefir eflaust lært list- 
ina eins og hún tíðkaSist í Kaldeu ; og Jakob hefir lært hana 
hjá Laban. Þegar hann (Jakob) fer á laun burt frá honum 
með allt sitt, nær Laban honum og segir við hann : ,,Hví 



124 


flýöir þú svo leynilega og straukst á burt frá mér og lézt mig 
ekki vita, aö eg hefði getaö fylgt þér á veg meö fögnuöi og 
söng, með bumbum og básúnum ?“ (i. Mós. 31, 27). Þá er 
ísraelsmenn voru komnir yfir Rauðahafið, eftir aö drottinn 
haföi frelsað þá ineð því að láta vötnin falla saman og svelgja 
í sig lið faraós, tóku óteljandi munnar undir hinn dýrölega 
lofsöng Mósesar. í Jobsbók er hin fyrsta lýsing á söng í 
biblíunni. Það var samsöngr til að lofsyngja Jehóva, drottni 
herskaranna, og víðfrægja sköpun alheimsins. Hið mikla 
musteri var einnig vígt meö dýrðlegum söng ; og svo er öðru 
hverju dvalið við fegrð söngsins -— svo að nálega verðr óslit- 
inn söngstraumr— þar til í Opinberunarbókinni að hann virð- 
ist flóa inn í krystallshafið, þar sem standa harpslagar, leik- 
andi á hörpur sínar og syngjandi söng Mósesar, þjóns guðs, 
og lambsins. 

Eftir að hafa gjört oss grein fyrir,hve óendanlega dýrðleg 
sönglistin er, skulum vér nú athuga afstöðu hennar við sunnu- 
dagsskólakennslu. Vér segjum : Nœgum tíma verðr að verja 
til söngs. Sunnudagsskólinn er guðsþjónusta barnanna ; — 
og til þess að hún sé það í anda og sannleika, — sé forsmekkr 
fullorðinna manna guðsþjónustu, sem aftr á að vera for- 
smekkr guðsþjónustunnar frammi fyrir hásæti lambsins, — 
verðr söngr að skipa þar öndvegi. Eins og Hómer, Dante, 
Virgill, Goethe, Shakespeare og Milton eru heimsins béztu 
skáld — og ætti öðrum fremr að vera lesnir, eins eru þeir 
Bach, Mendelsohn, Beethoven, Mozart, Chopin, Schubert og 
fleiri heimsins ódauðlegu tónskáld ; og það borgar sig alveg 
eins illa að iðka ,,karakter“-lausa músík eins og ,,karakter“- 
lausar bókmenntir. 

Sálmar eru mest áríðandi. Samkvæmt sunnudagsskóla- 
formi voru eru þrír sálmar fyrirskipaðir. En mér hefir æfin- 
lega fundizt það of lítið. — Hví ekki fjórir ? En það er vandi 
að velja lög úr bók Jónasar Helgasonar, því sum eru afar 
ervið og alls eigi fyrir börn að syngja — t. d.: ,,Hvesælt 
hvert hús“ (sb. 292), ,,Guð, Jehóva, þig göfgum vér “ (sb. 
46). Hve mikill munr á ,,Eg heyrði Jesú himneskt orð“ (sb. 
131), ,,Inndælan, blíðan“ (sb. 562), eða ,,Ó þá náð að eiga 



Jesúm“ (sb. 198). Allir ætti aS standa, bæöi kennarar og 
nemendr, þegar sálmarnir eru sungnir. Og þaS ætti aö vera 
hlutverk forstöSumanns aö brýna fyrir börnunum að syngja 
af hjarta. Vér höfum í eigu vorri Barnasálma séra Valde- 
mars Briem, og úr þeim ættum vér að syngja, þegar oss þykir 
viö eiga ; því óvíSa eru barnslegar hugsanir um guölega hluti 
klæddar í eins eðlíleg barnaorð eins og þar. Þar sem prestr 
safnaðarins eða forstöðumaðr eru söngmenn, ætti hin eldri 
börn — fjögur, sex, átta eöa fleiri — að mynda sérstakan 
flokk, sem ætti, auövitað, að samanstanda af beztu söng- 
kröftum, og ætti flokkr sá aö œfa sig í sérstökum lögum og 
syngja þau fyrir skólanum, þegar hann er búinn að læra þau 
vel. — Vér eigum dýrölega fésjóöu, sem sjaldan eru sungnir í 
sunnudagsskólum : Davíðs sálma séra Valdemars og marga 
aðra yndislega sálma eftir hann, séra Mattías Jokkumsson, 
séra Lárus Halldórsson, séra Steindór Briem og aðra, sem 
einatt koma öðru hverju í kirkjuritum vorurn. Látum ekki 
gimsteina þá falla í gleymsku. Gjörum heldr einhverri 
hungraðri sál hið tæra guös orð þeirra minnisstœtt með því 
að syngja þaö. 

Eigi má heldr gleyma hinum fegrstu ensku sálmum í 
ágætum þýðingum á vorri tungu, svo sem ,,Lead, kindly 
Light“ eftir Newman (Skfn, ljósiö náðar—þýtt af Jóni Run- 
ólfssyni), ,,Jesus, Lover of my Soul“ (,,Þú, sem önd mín er 
svo kær“*) — þýtt af J. R.), ,,Nearer, my God, to Thee“ 
(Hærra, minn guö, til þín — Matt. Jokk.), ,,Rock of Ages“ 
(Hellubjarg og borgin mín — Matt. Jokk.). 

En það er fleira en sálmar, sem á að syngja. Lúterska 
kirkjan hefir fengið í arf mjög mikið af dýrðlegri lítúrgíu , 
þ.e.: guðsþjónustuformum; og þótt meðalhófið í þessu efni 
þyki vandratað, ber þó víst flestum saman um, að það sé 
skylda hennar að varðveita allt það af því, sem gott er, einnig 
í sunnudagsskólunum. I sunnudagsskólaformi voru höfum 
vér Gloria patri (Dýrö sé guöi föður, o.s.frv.) Látum oss 
varðveita það. Við jólahátíöina ætti börnin að syngja hinn 

*) I ,,Kennaranum“ III, 2. En fyrsta orði sálmsins þar — ,,Þér“ — verðr 
að breyta í ,,Þu“. 



126 


gullfagrá ,,Hymnus Angelicus“ Gloria in excelsis (DýrÖ sé 
guöi í upphæSum), sem æ hefir verið sunginn síöan á 2. öld 
e. Kr. Kyrie (Drottinn, miskunna þú oss) er einnig mjög 
fagrt. Nunc dimittis (Nú lætr þú, drottinn, þjón þinn í friði 
fara—Lúk. 2, 29), Magnificat (Önd mín lofar drottin—Lúk. 
1, 46) og Benedictus (Lofaðr sé drottinn —Lúk. 1, 68) eru 
þrír lofsöngvar úr biblíunni. Þeir ætti að syngjast með orð- 
um ritningarinnar. En ef vandkvæði eru á því, má í þeirra 
stað syngja vers eftir séra Valdemar, orkt út af þeim, sem 
birzt hafa í ,,Kennaranum“ (II, 2) með lögum úr bókjónasar 
Helgasonar. 

Með því vér vitum, að með framför söngs kemr framför 
sannrar guðsdýrkunar, þá er eðlilegt, að vér hvetjum hver 
annan með orðum postulans (Kól. 3, 16): ,,Látið Krists orð 
búa ríkulega hjá yðr, svo að þér með allri speki kennið hver 
öðrum og áminnið hver annan með sálmum, söngum og 
andlegum lofkvæðum, sœtlega syngjandi drottni lof í yðrum 
hjörtum. “ 


Kirkjuvígslusálmar 

hr. Magnúsar Einarssonar, 

sungnir við vígslu Mikleyjar-kirkju 14. Sept. síðastl. 
(„Sam." XVII, 7, bls. 110). 


I 

(Lag: Kær Jesú Kristi.) 

1. Krists kæru vinir! 

—hver með öðrum nú 
syngjum guðs syni 
sœtt af hug og trú 
lof og þakkir þýðar 
þessa’ um helgu stund. 

Njótum náðartíðar 
nú í helgum lund. 

Drottni hús hér helga skal 
hirðir fús með lofsöngstal. 

Þinn, Jesús, í þessum sal 
þráum gleðifund. 

2. Gnótt œðstu gœða 
guð þér streymir frá. 

Dýrð himnahæða 
hús þitt bendir á ; 
þaðan þráfaldlega 
þögul fegrð skín. 


Eyða öllum trega 
elskumerkin þín. 

Virzt þú mál vort meðtaka. 
Mælskuprjáli frá vísa. 

Þú vorn sálusorgara 
sjálfr dyggðum krýn. 

3. Guðs góði andi, 
glœð þú vora trú. 

Þig þrábiðjandi 
þannig kvökum nú: 

Blessa, blíði faðir, 
brúði frelsarans. 

Þráin líka það er 
þýð í brjósti manns : 
að vor dafni dáðin hrein. 
Dyggðir safnist hverri’ í grein. 
Jesú-nafnið mýki mein 
mœdda syndarans. 



t27 

(Lac: ,,Tunga mín“ eða „Sá krossf.“) 

1. Sálarhagr héraðsbúa 
hefir fengið umbreyting. 

Mikinn, vér því megum trúa, 
má það telja ávinning. 

Sigr er unninn, sól upp runnin. 

Sálir fá hér áminning. 

2. Blessuð náðin hjálpað hefir 
hjartna vorra eftirþrá. 

Mátt og vilja mjög oft gefr, 
mönnum þegar liggr á. 

Vér því gladdir við hér staddir 
viljum lof og þakkir tjá. 

3. Oss það gleðji, góðir brœðr, 
guðs að nú er húsið vígt. 

Fagni börnin, feðr og mœðr, 
fágæft því að yndi’ er slíkt. 

Allt hér fáum œðst hvað þráum 
ó, hvað það er gleðiríkt. 

-- 

Guðfrœðiskandídat Pétr Hjálmsson, er kirkjufélagið réö 
til sín á síöasta ársþingi sem missíónera, hefir fram aö 7. 
Október haft aðsetr f Þingvallanýlendu-söfnuði og Konkordía- 
söfnuði í Assiniboia og starfað þar að kristindómsmálum. Að 
þriðjungi hefir hann þjónað hinum síðarnefnda af þessum 
söfnuðum, en að tveim þriðjungum hinum fyrrnefnda. Fjög- 
ur ungmenni f Konkordía-söfn. bjó hann undir ferming. Tvö 
börn í Þingv. nýl.-s. skírði hann. Flesta sunnudaga kenndi 
hann í sunnudagsskóla, að prédikunarguðsþjónustum loknum; 
og flesta laugardaga hélt hann einnig skóla. 

Hann ber þessum söfnuðum hinn bezta vitnisburð, segir, 
að fólk þar láti sér almennt mjög hugarhaldið um sunnudags- 
skóla og kristilega barna-uppfi'œðslu, og telr allar líkur fyrir 
því, að söfnuðirnir verði með sterkustu hlekkjum í kirkju- 
félaginu, þegar fram líða stundir. Samfara kristindómsnámi 
unglinga þar segir hann að foreldrar leggi mikla stund á það, 
að börnin verði vel að sér í móðurmáli sínu — íslenzkunni. 

Að áliðnum Septembermánuði fór hr. Pétr snöggva ferð 
úr Þingvallanýlendu suðr til Vatnsdalsbyggðar (við Qu’Appelle- 
ána), prédikaði þar og skírði fjögur börn. íslendingabyggð- 
irnar eru þar tvær með 8 til 10 mílna millibili. Nyrðri 
byggðin (Dongola) er alveg nýmynduð með 16 eða 17 land- 


II. 

4. Nú á helgri náðarstundu 
notum það, sem oss er kennt. 
Orðið guðs er meginmundr, 
meðfram háleitt sakrament. 

, þau gæði ! ó, það fœði ! 
oss í náðar skyni sent. 

5. Vinr kær, þótt kröftum tapir, 
kné þín beyg með helgri lyst. 
Gakk hér inn með góðu skapi ; 
geð þitt má ei vera tvist. 
tíver sem grætr hér kann mœta 
huggun fyrir Jesúm Krist. 

6. Ó, þú faðir engla’ og manna, 
einka-traust og vonin mín, 
ódauðleikans sólin sanna, 
sem á jörð og himni skín, 
virzt að blessa bygging þessa. 
Bœnheyr það af miskunn þín. 



I 2Ö 


ftemum. Og telr hann líklegt, a'ð þeir stofni söfnuS bráSum. 
SySri byggSin (Tantallon) á dalbrúninni er miklu eldri, enda 
blómleg mjög. Einnig þar býst hann viö safnaSarmyndan 
áSr en langt líSr. 

Hr. Pétr Hjálmsson er nú kominn vestr í hina íslenzku 
byggS í Alberta og setztr þar aS, til þess aö starfa aS kristin- 
dómsmálum fyrir söfnuSinn þar, aS minnsta kosti fram aS 
nýári. Hann lagSi á staS þangaS frá Winnipeg 13. Okt. 


RitgjörS á ensku eftir séra FriSrik J. Bergmann um tíSa- 
reglur íslenzku kirkjunnar (The Liturgy of the Icelandic 
Church) er nýlega komin út á prent í ,,Memoirs of the Luth- 
eran Liturgical Association“, Pittsburg, Pa. (Vol. iv, No. 9, 

bls. 95 _109). RitgjörSin er í sex þáttum, en efmS í þeim 

þáttum erþetta: 1, fyrirkomulag guSsþjónustunnar í kaþólskri 
tíS- 2 saga siSaskiftanna á íslandi; 3, guSsþjónustugjörSin á 
reformazíónar-tíSinni; 4, tínftbiliS frá 1685 til 1801; S..fynr- 
komulag guSsþjónustunnar eins og þaS hefir síSan veriS; 6, 
væntanleg endrbót á tíSareglunum. —RitgjörSm hefir talsvert 
mikilsverSan kirkjusögulegan fróSleik inni aS halda. 


Gjafir í skólasjóð kirkjufélagsins. 

Frá Garðar • Albert Samúelsson og Kristinn Ólafsson, $10 hvor; Sigurðr 
Sigurðsson Kr. Samúelsson og Stefán Breiðfjörð, $5 hver; JúlínsBjörnsson, $2; 
Davíð .lónsson jón Sigmar Jónsson og Tryggvi Kristjansson, «1 hver. Fra 
?Zburg Ehn Thorlacíns, $10; H. Hermann og Askell Bergmann, $5 hvor; 
Hiálmar Hermann, $1. Frá Milton: Pétr Jónsson, Snæbjorn S Gnmsson og 
Kristín Guðmundsson, $5 hvert; Ragnheiðr Gíslason og Jon Guðmundsson, $3 
hvort' Halldór Ásgrímsson, $2.50; Arni J. Snædal, $2; Mrs Guðrnn Fmnsson 
og Mrs. Hermannía Snædal, $1 hvor. Frá Mountain: Jon Gislason Dalmann 
$? 5 ; Tómas Halldórsson og Jakob Eyford, $5 hvor; S.gnrðr Kristjansson $3. 
Halldór Reykjalín, $2; Jóhann Gestsson, $1; og Jon Þorðarson, Esmond, $1. 

Alls $120.50. ____. 

Hr. Ólafr S. Thorgeirsson, 644 William Ave., er féhirðir ,,Sameiningarinnar . 

•’ E1M i R Ær‘Æ fÍ te?œ 

■• fSAF ,°ff i,n5; k0Staf f Ame nkU 

fetgáíunetad JÓN B^apnason, [ritstj.), FrUk J. Bkkomann, Ólakk S. Þokgk.ksson, 
13JÖRN B. JÓNSSON, N. Steingrímk Þoklaksson. 

Preutsiniðja Lözh&& 






